Allah ne mai ciyarwa 

Haqiqa Shi Allah mai ciyarwar ne “Allah ya kasance mai kiyayewa akan 

dukkan komai” (Annisa’i: 85) 

Mai ciyar da kowa da komai.. Wanda ya isar wa da dukkan komai abin da zai ci, ya ba 
wa dukkan halitta arziqinta, ya sarrafa shi yadda ya ga dama da hikimarsa da godiayrsa. 

“Wanda yake ciyar da kowa” 




